LÍF OG DAUÐI 


KtejttýWxvyr- 




PRENTSMIÐJA JÓNS HELGASONAR 



GUNNAR DAL: 


Vera, ljóð, 1949 

Sfinxinn og hamingjan, ljóð, 1953 
Rödd Indlands, 1953 
Þeir spáðu í stjörnurnar, 1954 
Sfinxinn og hamingjan, 2. útg., 1954 
Sókrates, 1957 

Spám^ðurinn (þýdd ljóð), 1958 
Oktoberljóð, 1959 

Saga heimspekinnar: 

Leitin að Aditi, 1961 
Tveir heimar, 1961 
Líf og dauði, 1961 




Líf og dauði 

Hvað bíður okkar handan grafar og dauða? 
Er það eilíf myrk nótt gleymskunnar eða önn- 
ur og ný tilvera? Hver er sá, sem hefur ekki 
spurt sig þessarar spumingar og leitað svars 
við henni? Pílagrímurinn á bökkum dauða- 
fljótsins er knúinn til að ráða þessa gátu. Hann 
þreifar fyrir sér með staf óttans, — en finnur 
ekki botninn. Stafur skynseminnar nær einnig 
skammt í dulardjúp þessa fljóts. Þess vegna 
er leitað á vit trúarinnar. 

Öll trúarbrögð kenna að við lifum eftir dauð- 
ann, og flest þeirra hafa aðhyllzt í einhverri 
mynd þá kenningu, sem hér verður fjallað um, 
kenninguna um fortilveru sálarinnar og endúr- 
fæðingu mannsins til jarðarinnar. 

Kenning þessi er sögð indversk að uppruna, 
og hún er sameiginleg allri indverskri heim- 

9 


iVrjiij-.w-nfiv.M 



speki og trúarbrögðum, og með þeim hefur hún 
borizt um lönd og álfur. 

Indverskir heimspekingar halda því fram í 
þessari kenningu, að „sál“ mannsins sé ódauð- 
leg og eigi sér ekki takmörk í tíma, byrji ekki 
að vera til og líði ekki undir lok. Þeir eru and- 
vígir þeirri trú, að fæðing mannsins á jörð- 
inni sé upphaf tilveru hans, — að sálin sé jafn- 
gömul líkamanum og sköpuð á sama tíma. Ef 
sálin ætti sér upphaf, væri hún ekki eilíf, því 
að þá hlyti hún einnig að eiga sér endi. Ef sálin 
er sköpuð með líkamanum, hví skyldi hún þá 
ekki einnig deyja með honum? 

Sálin getur ekki skyndilega orðið til úr engu. 
Hvorki efni né andi verður skapað úr engu. 

Kenningin um fortilveru og endurfæðingu 
verður Gyðingum vel kunn eftir 536 fyrir 
Krists burð, þegar ísrael var hernumið af Pers- 
um, en til Persa hafði kenningin áður borizt frá 
Indlandi. — Fyrir þann tíina trúa ekki allir 
Gyðingar á annað líf og sumir höfundar Gamla 
testamentisins eru vantrúaðir á framhaldslíf.. 
Sá spaki Salómon segir t.d.: — „Haltu leiðar 
þinnar, et glaður brauð þitt og drekk vín þitt 
með glöðu hjarta . . . því það er ekkert starf, 
né hugsun, né þekking né vizka í gröfinni sem 

10 





bíður þín“. Og Saddúkear, sem fylgdu hinum 
gamla gyðinglega rétttrúnaði, trúðu ekki á 
kenninguna um upprisu og annað líf. — Eftir 
að Gyðingar komust í kynni við hina indversku 
kenningu um fortilveru er hennar víða getið í 
ritum þeirra. í Talmúd er sál Abels t.d. sögð 
hafa endurfæðzt sem Sath og síðan Moses. Á 
dögum Krists var hún alkunn meðal Gyðinga 
og m.a. boðuð þeim af heimspekingum frá skól- 
anum í Alexandríu. 

Persar komust snemma í kynni við þessa 
kenningu, og eftir að Alexander mikli tileinkaði 
sér hana í austurför sinni, varð hún mjög út- 
breidd í Persíu. Með Súfismanum hefur hún 
borizt um öll lönd Múhameðstrúarmanna, og í 
Grikklandi var hún trú þeirra, sem aðhylltust 
heimspeki Sókratesar, Platós og Pyþagórasar. 
„Sálin er eldri en líkaminn. Ótal sinnum fæðist 
sálin inn í þennan heim“, má lesa í ritum Plat- 
ós. 

Að vísu er kenning Platós ekki hin sama og 
sú indverska, þótt báðar boði fortilveru sálar- 
innar. Plató trúði því, að menn gætu fæðzt í 
ótal gervum manna og dýra. Sú kenning hefur 
verið nefnd sálnaflakk (transmigration). 

í bók sinni Phædrus lýsir Plató hvernig sál- 


11 



in fæðist aftur og aftur til jarðarinnar, ýmist 
sem maður eða dýr: 

„Seifur faðir guða og manna og dýra ekur 
vængjuðum vagni sínum um himininn og fylg- 
ist með öllum hlutum á himni og jörð. — Fylk- 
ing guða og sálna fylgir honum og hver þeirra 
vinnur sitt ætlunarverk. — Eftir hringför sína 
um jörðina heldur fylkingin á bratta himin- 
hvelfingarinnar til hinnar dýrðlegu veizlu, sem 
henni er búin á himnum. 

Hervagnar guðanna fljúga léttilega upp him- 
inbogann. Aðrir fylgja með erfiðismunum, því 
að fákurinn, sem vagninn dregur, er viðsjáll 
gripur, og ef sá, sem á taumunum heldur, hand- 
leikur þá ekki öruggri og styrkri hendi, rennur 
hann niður til jarðarinnar aftur, þar sem sál- 
in tekur á sig klafa þrælkunarinnar. 

Sálir guðanna ná tindinum, stíga niður úr 
vögnum sínum og ganga til fullsælu hins æðsta 
himins. — Slíkt er líf guðanna. Þeir, sem bezt 
fylgja, komast aðeins nógu langt til að skyggn- 
ast inn í eilífðina og sjá þar í sjónhendingu leift-. 
ur hins æðsta sannleika. Síðan setjast þær að 
á hinum lægri himnum. Hinar sálimar, sem þrá 
hinn æðri heim, en skortir þrótt til að fylgja 
vögnum guðanna, hrapa niður í djúpin, þær 

12 





brjótast þar um og troða hver á annarri. Marg- 
ar brjóta vængi sína og örmagnast. Þegar sálin 
er þannig orðin ófær um að sjá hina háu sýn ei- 
lífðarinnar, reikar hún um x myrkrj gleymsku 
og spillingar. Sálin missir vængi sína og hrap- 
ar til jarðarinnar og þar fæðist hún mörgum 
sinnum í gervi manns eða dýrs. Tíu þúsund ár 
hljóta að líða áður en sálin fær snúið aftur til 
ættlands síns, því að á skemmri tíxna vaxa sál- 
inni ekki vængir. 

Þannig kennir Plató í bók sinni Phædrus. Py- 
þagoras hafði svipaðar skoðanir. Hann kenndi, 
að sálin færi fyrst eftir andlátið til dánarheima, 
en sneri síðan aftur til jarðarinnar og fæddist 
þar aftur sem maður eða dýr. Fyrst eftir að sál- 
in er orðin algjörlega flekklaus, hverfur hún aft- 
ur til hinnar eilífu uppsprettu sinnar. 

Forn-Egyptar álitu, að sálin eftir viðskilnað 
sinn við líkamann færi úr einu gervi í annað um 
þúsundir ára til þess að afla sér reynslu og þekk- 
ingar á öllum sviðum lífsins. Herodotus segir: 
„Egyptar halda fram þeirri kenningu, að sálin 
sé ódauðleg. Þegar líkaminn deyr, hverfur hún 
í annað gervi, sem henni er búið“. 

En þessar hugmyndir um sálnaflakk eru ekki 
að öllu leyti hin indverska kenning um endur- 


13 



fæðingu. Helztu heimspekingar Indlahds halda 
fram, að kenningin um sálnaflakk hafi aldrei 
verið kennd í indverskri heimspeki. Jafnvel 
þegar á stöku stað í Vedabókum er talað um, að 
menn endurfæðist sem hundar, kettir, slöngur, 
fílar eða ljón, beri ekki að skilja það í bókstaf- 
legri merkingu, heldur séu þessi orð notuð sem 
líkingar til að lýsa mismunandi manneðli. 
Stundum virðist að vísu sem manninum miði 
aftur á bak eitthvað ákveðið tímabil og hann 
getur jafnvel orðið að siðlausum villimanni, en 
aldrei endurfæðzt sem dýr. 

Þessi kehning varð loks kjaminn í heim- 
spekiskóla Ammoniusar Saccas í Alexandríu 
á 3. öld. Kenningar þessa skóla eru boðaðar í 
dag í mörgum löndum heims, þótt þær hafi 
klæðzt nýjum búningi við hæfi nýrra tíma. 

En í hverju er þá þessi kenning fólgin? Hver 
eru svör hennar við lífsgátunni? Hvað er það, 
sem í raun og veru gerist, þegar maður deyr? 
Um hvaða heima liggur för mannsins ? Hver er 
tilgangur þessarar farar? Og að lokum, — 
hvemig getur maðurinn fæðzt til jarðarinnar á 
ný? 

Hugsum okkur mann, sem liggur í rúmi sínu 
og er að yfirgefa þennan heim. Líkamsstarf- 


14 



semin hættir smám saman, hin ytri skynfæri 
sljóvgast og hugarstarfsemin tekur kynlegum 
breytingum. Á þessum síðustu augnablikum 
kemur venjulega liðin ævi upp í huga manns- 
ins. Hver myndin rekur aðra. Margt, sem áður 
virtist án tilgangs, skynjar maðurinn í nýju 
ljósi. Margt, sem áður var gáta, er nú leyst. Ö- 
sjálfrátt gerir maðurinn upþ ævi sína á þessum 
miklu vegamótum, og tilgangur þessa lífs verð- 
ur honum ljós. Af þessum orsökum eru menn 
beðnir að vera hljóðir í návist deyjandi manns 
og lofa honum að fara í friði, svo að sál hans 
geti unnið sem bezt úr þeim boðskap, sem liðin 
ævi hefur að flytja henni. 

Hinum deyjandi manni virðist hann byrja 
að síga niður, fallá lengra og lengra niður í 
eitthvert hyldýpi. Dauðinn nálgast hann. 

Skyndilega verður hann var við, að hann 
liggur í láréttu ástandi í loftinu upp yfir sínum 
eigin líkama, sem í rúminu liggur. Þetta ástand 
hans vekur hjá honum undrun. Hvað hefur 
gerzt? Hvernig má það vera, að hann liggur 
þarna niðri í rúminu og er þó á sama tíma hér 
í öðrum líkama? Hann veit, að þetta er ekki 
draumur, því að vitund hans er skýr eins og í 
vöku, jafnvel skýrari en nokkru sinni fyrr. —- 


15 




Hann veitir athygli, að milli hinna tveggja lík- 
ama, þess sem í rúminu liggur og þess, sem 
hann skynjar nú sem „ég sjálfur“, liggur mjór 
silfurgrár strengur, sem tengir þá saman. Fyrst 
þegar þessi þráður slitnar, er maðurinn örend- 
ur. 

Það er erfitt að hugsa sér framhaldslíf manns- 
ins í nýjum heimi án líkama, sem er í samræmi 
við hinar nýju aðstæður. En hvaðan ætti mann- 
inum að berast slíkur líkami, ef hann væri ekki 
þegar fyrir hendi fullskapaður í hinum efnislega 
líkama? — f indverskum fræðum er því haldið 
fram að maðurinn haf i þrjá likama: efnislíkama, 
geðlíkama og húglíkama. Þessir þrír líkamar 
fléttast hver í annan og liggja að mestu í sama 
rúmtaki. Hugmyndin virðist okkur í fyrstu 
hreinasta fjarstæða. Við viljum ekki trúa öðru 
en því sem við getum séð og þreifað á. Og 
hvernig ættu _þrír líkamar, sem allir eru úr efni 
að rúmast í einum? — En við nánari íhugun 
sézt, að það er barnalegt að halda, að við þekkj- 
um hið raunvenxlega ástand hlutanna með 
skynfærum okkar, — þau greina ekki nema ör- 
lítið brot þess raunveruleika,.sem er í kríngum 
okkur. Augaðt.d. getur aðeins greint eina af 
meir en 50 „áttundum“ af „elektronagnetisk- 


16 


um“ bylgjum, sem vísindin þekkja. Hvernig liti 
veröldin út, ef maðurinn hefði skynfæri, sem 
veitti öllum þessum bylgjulengdum viðtöku? 
Svipuðu máli gegrlir um önnur skynfæri. Skyn- 
færin hafa orðið til sem baráttutæki fyrir við- 
haldi lífsins, og enginn getur neitað, að ný skyn- 
færi kunna að geta skapazt og opnað nýjar 
hliðar á áður óþekktri tilveru. 

Öllum ætti því að vera ljóst að heimur hins 
séða og áþreifanlega er ekki annað en sandkorn 
á sjávarströnd þess veruleika sem umlykur 
okkur. 

En þetta svarar ekki spurningunni um hvem- 
ig þrír efnislíkaniar geta rúmazt í einum og 
fléttazt hver inn í annan. — Til að skilja hvern- 
ig þetta getur gerzt verða menn að losa sig við 
trú sína á að efni sé „solid“, þétt og heilsteypt 
eins og skynfærin segja okkur að það sé. Hvað 
segja nútíma vísindi okkur um eðli efnisins? 
— Til skamms tíma var okkur kennt, að til væri 
eitthvað, sem kallað var „smæsta efnisögn“. — 
Okkur var kennt, að það væri hinn fasti grund- 
völlur efnisins. Sagt var, að efnið væri byggt 
upp af mólekúlum og mólekúlin úr atómum, 
atómið aftur úr elektrónum, prótónum og nev- 
trónum. En langmestur hluti þessa atóms var 

17 2 


Corjnj' 



þó viðurkennt, að væri tóm, þannig að hið 
„hreina efni“ þess var hverfandi lítið brot af 
rúmtaki atómsins. Svo lítið, sögðu vísindin, að 
þetta „hreina efni“ væri, að ef hægt væri að taka 
allt hið „hreina efni“ líkamans saman í eitt 
þannig, að hvergi væri tóm eða „loft“ á milli, 
mundi vera hægt að setja þetta efni í lófa manns 
og þar yrði það aðeins séð með smásjá. 

En jafnvel þessa litlu ögn, sem hér er eftir af 
hreinu efni, hafa vísindi síðustuára ekki látið 
í friði. — í>ví hefur verið breytt í orku, og ork- 
unni er aftur hægt að breyta í efni. Þetta þýðir, 
að vísindi síðustu ára eru farin að viðurkenna 
hina ævafornu indversku kenningu um, að efni 
og orka sé sama fyrirbrigði. 

Af þessu má sjá, að efnisins vegna er ekkert 
því til fyrirstöðu, að þrír líkamar geti rúmazt 
í því rúmtaki, sem takniarkast af útlínum lík- 
amans. Ekki svo að skilja, að hinir tveir innri 
líkamar verði rannsakaðir efnafræðilega enn 
sem komið er a. m. k. Ástæðan til þess er sú, 
að þeir eru úr annarri og fíngerðari tegund af 
efni en „okkar efnisheimur“ og óskynjanlegir 
flestum mönnum á sama hátt og þessi efnis- 
heimur, er frá astralheimum og hinum hærri 
veröldum skynjaður sem skuggi og jafnvel tóm. 


18 



Hin forna kenning um að maðurinn hafi þrjá 
líkama er því engan veginn jafn fráleit og hún 
virtist í fyrstu. Þær mótbárur gegn henni, sem 
koma upp í huga flestra við fyrstu kynni, reyn- 
ast á misskilningi byggðar. — Og þegar öllu er 
á botninn hvolftþ urfum við ekki lengra en á 
líkskurðarstofuna til að þreifa á þeirri stað- 
reynd, að jafnvel efnislíkaminn er samsettur úr 
mörgum líkömmn, sem fléttast hver inn í ann- 
an. Þó fer því fjarri, að allir hlutir þessara lík- 
ama, sem nefndir eru efnislíkami, séu sýnilegir 
eða áþreifanlegir. Æðakerfi mannsins t. d. sem 
er samanlagt talið ná tvo og hálfan hring um- 
hverfis jörðina, er ekki nema að nokkru leyti 
sýnilegt. í sambandi við það, sem síðar verður 
sagt mn hina (með okkar augum séð) ósýnilegu 
líkama mannsins, eru ummæli dr. E. H. Pratt 
mjög athýglisverð. í bók sinni „The Composite 
Man“, vekur hann athygli á þeirri staðreynd, 
að ef æðakerfi mannsins er einangrað frá hin- 
um samtvinnuðu kerfum líkamans, mundi að- 
eins hluti þess verða sýnilegur. — Hinn ósýni- 
legi hluti þess, segir hann, mundi birtast sem 
geislahjúpur eða „ára“ utan um þennan líkama 
æðakerfisins. 

Á sama hátt og skoða má efnislíkamann sam- 

19 


Cflc,« 




settan úr mörgvun líkömum, eru hinir hærri 
líkamar mannsins einnig greindir sundur í 
fleiri líkama, en út í það skal ekki farið hér. 

Kennt er að för mannsins liggi um þrjár ver- 
aldir: Efnisheima eða jörðina, geðheima og 
æðri heima sem ganga undir mörgum nöfnum: 
Himnaríki, hugheimar, ljósheimar o. s. frv. 
Þessa flokkaskiptingu má þó ekki taka of bók- 
staflega þar sem í veruleikanum er um fjölda 
mörg og ólík tilverustig að ræða, bæði,. í astral- 
heimum og æðri heimum sumum, sem liggja 
langt ofar mannlegri þróun. En þessi skipting 
er hagkvæm til að átta sig á höfuðatriðum þessa 
boðskapar og er henni því haldið hér. 

Þessir þrír líkamar mannsins hvíla allir (í 
jarðvist manna) í sama rúmtaki líkt og ljós- 
geislar, hitageislar og rafurmagn geta fyllt hið 
sama herbergi. Efni þessara þriggja líkama svar- 
ar nákvæmlega til þess efnis, sem hinir þrír 
heimar, sem getið hefur verið um, eru myndað- 
ir úr. Efnislíkaminn er gerður úr sömu tegund 
af efni og þessi jörð okkar eða „efnisheimur- 
inn“, geðlíkaminn úr sömu tegund af efni og 
geðheimar, ljóslíkaminn úr sömu tegund af efni 
og ljósheimar. 

Og nú getum við aftur horfið til hins deyjandi 
' 20 




manns og skilið, á hverju þessi reynsla hans 
byggist. 

Þráðurinn hefur slitnað og líkamarnir tveir 
(sem maðurinn skynjar enn aðeins sem einn, 
eins og á jörðinni, meðan þeir voru þrír) og 
allir hinir æðri eðlisþættir mannsins hafa skil- 
ið við líkamann. Hann er örendur, og borinn 
til grafar. Þó getur jafnvel líkaminn ekki dáið, 
því að dauði er hvergi til. Frumur hins örenda 
líkama sundrast og hver þeirra fer með sinn 
hlut af prönu hans eða lífsorku. Þessa orku 
flytja þær með sér út í náttúruna og taka með 
henni þátt í lífi annars líkama, manns, dýrs eða 
jurtar. En þessi líkami er manninum að sjálf- 
sögðu eilíflega glataður. 

Maðurinn er nú kominn til astralheima eða 
geðheima. Hann er nú í líkama, sem ýmist er 
nefndur geðlíkami eða orkulíkami. Þessi lík- 
ami er sagður gegna mikilvægu hlutverki í jarð- 
vist manna. í honum eru hinar 6 orkustöðvar 
Chakrams sem getið er um í hinum fornu bók- 
um Indlands, og eru sagðar veita „prönu“, al- 
heimslegum lífskrafti, viðtöku og senda hann 
um efnislíkamann og aðra líkama mannsins. 
Geðlíkaminn er fyrst eftir dauðann all nákvæm 
eftirmynd jarðlíkamans. Aðalmunurinn er sá 

21 





að hann, eins og allt .efni í geðheimum er sjálf- 
lýsandi og yfirbragð hans verður í nánari tengsl- 
um við hugarfar mannsins. Meðan þessi líkami 
er samofinn efnislíkamanum nær hann örlít- 
ið út fyrir takmörk hins síðamefnda og er sá 
hluti hans oft séður af skyggnu fólki og nefnist 
ára. Líkt og hinn ósýnilegi hluti æðakerfisins 
birtist sem hjúpur, er hinn ósýnilegi hluti geð- 
líkámans raunar ekkert annað en hinn fíngerð- 
asti hluti hans. Eftir dauðann verður ára geð- 
líkamans enn litríkari og tjáir með lituin sínum 
allar hugsanir og tilfinningar mannsins. Mjög 
fljótt eftir dauða sinn á jörðinni leggst maður- 
inn að jafnaði í meðvitundarlausan dvala, sem 
stendur yfir einn og hálfan til tvo sólarhringa. 

Meðan á þessum dvala mannsins stendur í 
geðheimum eðaK amaloka, eins og þessi heim- 
ur nefnist í indverskum fræðum, losnar hann 
að fullu úr viðjum efnislíkamans og samlagast 
hinni nýju tilveru. 

Efnið, sem geðlíkaminn losnar við í þessum 
dvala, tekur á sig svipmót mannsins og verður 
það sem kallað er svipur eða vofa. Vegna hins 
nána sambands þessa grófgerðasta efnis geðlík- 
amans við jarðneska líkamann, dregst þetta 
gerfi oft til hans. Skyggnir menn sjá oft mikið 


22 



af þessum fyrirbrigðum í kirkjugörðum og öðr- 
um grafreitum. Þjóðtrúin áleit þessa svipi sál 
hins framliðna, en þeir eru aðeins astralgerfi 
án vitundar og sálar. Þeir geta þó verið á reiki 
nokkra stund vegna prönu sinnar eða orku, sem 
þeir hafa fengið frá geðlíkamanum. 

Að „vekja upp draug“ eða „senda sendingar“ 
er að sögn í því fólgið að leiða vissa orku- 
strauma (prönu) inn í hið vilja- og vitundar- 
lausa astralgerfi og magna það þannig og. gefa 
því ákveðinn vilja, sem skapaður er af sterkri 
utanaðkomandi hugsun, til að framkvæma það 
verk, sem gjörningamaðurinn ætlar henni. 

Vegna þessa dvala sálarinnar er brýnt fyrir 
mönnum að „gefa dánum ró“. Sterkar hugsan- 
ir geta vakið manninn upp af dvala sínum, áð- 
ur en aðlögun hans að hinu nýja umhverfi hef- 
ur að fullu farið fram. Hann leitar þá jafnan 
niður til jarðarinnar aftur til að svara kalli 
hennar, án þess þó að vera til fulls vaknaður 
til hins nýja lífs. Á þennan hátt tefst hann í 
aðlöðun sinni og þolir stundmn óþarfar þján- 
ingar. Þessir menn eru algengir á miðilsfund- 
um og eru þá stundum eins og milli vita. 

Aðrir menn, sem eiga oft erfitt með að átta 
sig á hinum nýja heimi, eru þeir sem farast 


23 



skyndilega af slysförum. Þeir falla ekki í dvala 
fyrst eftir andlátið eins og þeir sem deyja eðli- 
legum dauða, og fyrir þeim er allt svo líkt, að 
þeir sjá og heyra allt eins og það er á jörðinni 
og eiga erfitt með að átta sig á, hvernig komið 
sé. Vegna þessara manna eru starfandi hjálp- 
arsveitir, sem annast hvem mann, sem á hjálp 
þarf að halda — og smám saman er þessum 
mönnum „komið í ró“, svo að þeir geti aðlagazt 
hinum nýja aðstæðum. 

Af þeim, sem deyja afbrigðilegum dauðdaga, 
eiga þeir sem svifta sig sjálfir lífi oftast erfið- 
ast með áð átta sig. Þeir eiga venjulega við 
mikla erfiðleika að stríða, erfiðleika, sem dauð- 
inn getur ekki bundið neinn enda á. 

Sumir, sem svifta sig lífiö ðrum til bjargar, 
komast þó stundum hjá þessum erfiðleikum, 
nema þeim einum, sem snöggur dauðdagi veld- 
ur. — Aðrir virðast bundnir við aðstæður, sem 
eru eins konar milliástandi milli jarðar og geð- 
heiina og losna ekki úr þessu ástandi fyrr en 
að því er virðist hin rétta dauðastund þeirra 
kemur. 

Allt öðru máli gegnir um afbrigðilegan dauða 
manna sem fæðast andvana eða látast í 

24 


Cœjtij 


bernsku. — Annað hvort fæðast þeir fljótlega 
aftur til jarðarinnar — oft hjá sömu foreldrun- 
um eða þeir taka út þroska sinn annars heims 
við hin ákjósanlegustu skilyrði. Barnið verð- 
ur að vísu að læra þar allt frá byrjun. Það vex 
upp í geðlíkama sínum og nær háum þroska. 
Fullorðin verða þessi börn yfirleitt fegurri og 
hamingjusamari en aðrir íbúar hinna hærri 
heima. 

Eftir að maðurinn vaknar upp til hins ..nýja 
lífs í geðheimum, er hann ekki eins og margir 
gera sér í hugarlund, „andi“ eða „sál“, — eitt- 
hvert efnisvana þokukennt fyrirbrigði utan og 
ofan við alla hlutlæga. tilveru. Hann skynjar 
þvert á móti hinn nýja líkama sinn alveg jafn 
„þéttan“ og sinn fyrri efnislíkama. Hinn nýi lík- 
ami er á sama þéttleikastigi og hið nýja um- 
hverfi. 

Geðlíkaminn svarar áhrifum allra hluta sem 
eru á sömu bylgjulengd og það eitt verður 
manninum raunverulegt. — Þess vegna er 
manninum hér allt jafn „raunverulegt“ og „á- 
þreifanlegt" og það var á jörðinni. Jörðina aft- 
ur á móti skynjar hann sem skuggaveröld 
byggða lifandi líkum. Ljóðlínur Shelley. — 


25 




Friður. Friður. Hann er ekki dáinn, hann sefur ei. 

Hann hefur vaknað af draumi lífsins — 

verða hér sönn lýsing á viðhorfi hins nývakn- 
aða manns. 

Skáldið Rabindranath Tagore kemst einhvers 
staðar svo að orði, að för manna um veröldina 
sé líkt og sjóferð, þar sem allir ferðast á sama 
skipi, — þegar í höfn er komið fer hver til síns 
heiina. 

Gifta mannsins eftir líkamsdauðann er ein- 
göngu komin undir skapgerð hans, breytni og 
venjum. Kamaloka eða Geðheimar þýðir bók- 
staflega heimur tilfinninganna og hér í hinni 
nýju tilveru verða tilfinningar og hugsun skap- 
andi eða eyðandi afl, sem breytir öllu umhverfi 
mannsins í samræmi við eðli þeirra. 

Þannig verða verk manna í jarðvist þeirra, 
tilhneigingar og þrár þeirra í lífinu, segulafhð 
sem dregur þá til hinna nýju heimkynna þeirra. 
Hver maður dregst að þeim hlutum og því um- 
hverfi, sem honum er skyldast og hann hverfur 
til þeirra sviða, sem eru í beztu samræmi við 
þroska hans. Listamaðurinn getur hér fundið 
nýjan heim fegurðar og samræmis, vísindamað- 
urinn getur uppgötvað nýjar stofnanir til vís- 

26 


Crci"? 




indaiðkana. Hver sem vinna vill í þágu lífsins 
og meðbræðra sinna finnur hér verksvið við 
sitt hæfi. 

Kamaloka hefur oft verið skipt í sjö svið. 
Þessa skiptingu má þó ekki taka bókstaflega. 
I fornum ritum Austurlanda er talan sjö helgi- 
tala, sem venjulega er í sinni heimspekilegu 
merkingu notuð um fjölda. Auk þess er hin 
margbreytilega lífsreynsla og umhverfi geð- 
heima ekki skýrt afmarkað eins og glerhimn- 
ar Aristótelesar. 

Tilgangurinn með lífi manna á lægstu svið- 
um geðheima er að nema burt úr eðli manns- 
ins þær hvatir og hugsanir, sem eru honum fjöt- 
ur um fót á þroskaferli hans. Þau eru því eins- 
konar hreinsunareldur, sem brennir burt sor- 
ann úr hugsun manna og gerir þá nægilega 
hreina til að geta haldið för sinni áfram, og 
endurheimt. hina týndu Paradís. 

Ástæðan til að maðúrinn gistir þessi svið 
er alltaf hin sama: — Illvild og skortur á kær- 
leika. Öll hamingja manna og ófarnaður á sér 
aðeins tvær meginorsakir, illvild og góðvild. 
Hin síðari hefur skapað manninum allar para- 
dísir og hin fyrri öll þau víti, sem hann þjáist 
í annars heims. 

27 




Illvild, grimmd, hefnigirni og illar ástríður 
deyja ekki með líkamanum. Þær verða þvert á 
móti sterkari í geðlíkamanum en þeim jarð- 
neska og skapa manninum þjáningarfullar að- 
stæður. Kristur varar við þessari hættu er hann 
segir: „Vertu skjótur til sætta við mótstöðu- 
mann þinn, meðan þú ert enn á veginum með 
honum, svo að mótstöðumaðurinn selji þig eigi 
dómaranum í hendur, og dómarinn selji þig 
þjóninum í hendur, og þér verði varpað í fang- 
elsi. Sannlega segi ég þér: Þú munt alls ekki 
komast út þaðan, fyrr en þú hefur borgað hinn 
síðasta eyri“. 

Kristur kallar þetta ástand fangelsi, sem 
sitja verði í þar til goldinn sé hinn síðasti eyrir 
(Karmalögmálið). Á lægsta sviði geðheima er 
maðurinn fangi í tilveru, sem er full af ömur- 
leika, sljóleika eða hryllingi. 

Þessar aðstæður eru manninum þó nauð- 
synlegur skóh þótt harður sé. Sá sem áður var 
fullur af hroka, hatri og hefnigimi kemur úr 
þessum skóla auðmjúkur og fús til sátta. Þessi 
hugarfarsbreyting er mjög varanleg og hennar 
mun gæta í næstu jarðvist mannsins — og 
stundum koma fram sem sterk andúð á eða 
ótti við þá lesti, sem hann áður var haldinn. 


28 



önnur svið geðheima eru all nákvæm eftir- 
mynd jarðlífsins og hins jarðneska umhverfis. 
Að vísu er þar eins og alls staðar í geðheimum 
margt frábrugðið jarðlífinu. Næringu sína tek- 
ur geðlíkaminn beint úr andrúmsloftinu og 
klæði manna og vistarverur eru mótaðar með 
hugarorku einni saman. Hugurinn er hér hið 
mikla afl, . sem stjórnar öllum hreyfingum 
manna. Litbrigði náttúrunnar, sem geta verið 
mjög fögur eru breytilegri en í jarðneskri nátt- 
úru. 

Að þessu fráskildu er líf manna á þessum 
sviðum mjög líkt því sem var á jörðinni. 

Ofar þessum sviðum geðheima taka við svið, 
sem samsvara hugmynd trúarbragðanna um 
Paradís. Hér verða allir litir skærari og nátt- 
úran yndisfögur. 

Ibúar þessara sviða hafa losnað úr viðjum 
hinnar lægri náttúru Kama Rupa og eru ekki 
lengur „jarðbundnir“. Þetta er veröld hins ein- 
læga trúmanns og hins skapandi manns, sem 
hefur leitað fegurðarinnar og fylhr allt um- 
hverfi sitt birtu, góðvild og fegurð. Hér ræður 
ástin ríkjum og í hinum næma geðlíkama sín- 
um kynnist maðurinn hér meiri hamingju en 
-hann hefur haft reynslu fyrir á jörðinni. 


29 



Dvöl manna í þessum heimum er venjulega 
30—40 jarðarár. Maðurinn deyr einnig í Kama- 
loka, þegar tilgangi lífs hans þar hefur verið 
náð, og fæðist í nýjum líkama til Devachan eða 
æðri lieima. Devachan samsvarar hugmynd 
okkar um himnaríki. Þetta gerist á svipaðan 
hátt og áður, maðurinn missir meðvitund xim 
stund og huglíkaminn greinist frá geðlíkaman- 
um. 

Hinn þriðji líkami mannsins hefur í dulspeki- 
legum fræðum verið greindur í marga andlega 
líkama, sem kann að vera sannreynd á hærri 
sviðum en verður ekki farið út í hér því sá 
veruleiki er ofar mannlegri reynslu. Það sem 
kristnir menn kalla sál og indversk dulspeki 
sjálfið eða ég-ið er hinn fjórði líkami manns- 
ins, sem er hið innra líf hinna þriggja. 

Á sama hátt og tilgangurinn með lífi manns- 
ins í geðheimum var að hreinsa, göfga og fegra 
eðli hans, eins er höfuðtilgangur lífsins í æðri 
heimum, að vinna úr allri reynslu Hðinnar ævi, 
víkka vitundina, dýpka hinar æðri tilfinningar 
óg innsæi mannsins og vekja blundandi öfl sál- 
arinnar. Hér hefur maðurinn fullt yfirht yfir 
fortíð sína og hér skapar hann sér nýjar áætl- 


30 




anir um framtíð sína og smíðar sér vopn til 
hinnar nýju baráttu. 

Ofarþessum stigum eru önnur, „Ljósheim- 
ar“, þar sem sagt er að stærstu andar mann- 
kynsins búi. Þar er vitundin líkari heimsvitund 
en vitund þess spendýrsheila, sem okkur er 
gefinn. Fortíð og framtíð blandast þar sam- 
an og markmið og leiðir liggja þar ljóst fyrir. 
Þessir menn eru þarna lengij oft öldum og ár- 
þúsundum saman áður en þeir endurfæðast. 
En einnig þeir fá loks löngun til að hverfá til 
jarðarinnar og framkvæma þar ákveðið verk 
í þágu framvindunnar. 

Á sama hátt og maðurinn hefur þrjá lxkama 
hefur hann þrjár vitundir, sem svara nákvæm- 
lega til hinna þriggja heima. Skynfæri, tauga- 
kerfi og skynsemi mynda hina jarðnesku vit- 
und mannsins. Þau eru tæki til að skynja þann 
veruleika, sem ríkir á þessu sviði. 

En þar sem hinir æðri heimar eru byggðir 
upp á öðnim gnxndvelli, yrði hin jarðneska vit- 
xmd mannsins blind þár. Þess vegna verða hin 
æðri vitundarsvið mannsins að koma þar upp 
á yfirborðið til að skynja hina nýju og 1 ólíku til- 
veni. Á jörðinni hefur maðurinn einnig hinar 


31 



tvær æðri vitundir sínar, en þær eru þar dulvit- 
aðar og bíða birtingar sinnar líkt og líkamar 
hans, þar til komið er til þeirra eigin sviðs. 

Þessar vitundir eru aldrei óvirkar, þótt þær 
séu dulvitaðar, heldur vinna þær hver á sínu 
sviði og safna reynslu og þekkingu um árþús- 
undir. 

En hefur þessi för tilgang? Okkur er sagt, að 
markmið hennar sé mannleg fullkomnun. En 
áður en henni er náð, verður einstaklingurinn 
að hafa aflað sér fullkominnar þekkingar á öll- 
um fyrirbrigðum mannlífsins. Öll sú reynsla 
og þekkiiig, sem maðurinn aflar sér, glatast 
ekki, heldur geymist dulvituð í vitundum hans, 
og þegar marki hans er náð, verður hún eign 
hans. 

En meðan henni er ekki náð heldur för 
mannsins áfram. Á sama hátt og hann fór upp 
(„upp“ og.„niður“ er hér að sjálfsögðu notað í 
táknrænni merkingu) verður hann einnig að 
halda niður hinar þrjár veraldir. 

í sjálfi (eða sál) mannsins hefur hinn var- 
anlegi kjarni huglíkamans og geðlíkamans 
geymt x sér alla þá i'eynslu sem maðurinn hef- 
ur orðið fyrir, þegar hann var áður í þessum 
líkömum. Sjálf mannsins varðveitir einnig alla 


‘ 


32 


fyrri reynslu hans. — Þegar dregur að því að 
maðurinn hverfi til jarðarinnar aftur, fara þess- 
ir kjarnar að skapa nýjan hug- og geðlíkama, 
bæði úr orku sem losnar úr læðingi í þéim sjálf- 
xun og úr efni hug- og geðheima, sem hefur 
tíðni og aðra eiginleika í samræmi við eðli þess- 
ara varanlegu kjama. Þessir líkamar verða þó 
ekki fullskapaðir fyrr en í efnislíkamanum. 
Menn geta einnig horfið til jarðarinnar fljót- 
lega, meðan þeir eru enn í geðheimum. Hinir 
varanlegu kjamar geð- og huglíkamans eru þá 
í sjálfi mannsins, sem tengist hinum nýja jarð- 
líkama og fullþroskast þar með efnislíkaman- 
um. 

Dauðinn til jarðarinnar, sem kallaður er fæð- 
ing, er í raun og vem hinn eini dauði sem menn 
hafa ástæðu til að óttast, vegna þess að hann 
fær þá til að gleyma fortíð sinni um skeið. 

Þessa för til jarðarinnar óttast líka flestir 
eins og menn hér óttast dauða sinn og reyna 
að komast hjá henni í lengstu lög. En þessari 
hringrás mannsins um hinar þrjár veraldir 
verður ekki lokið fyrr en maðurinn hefur náð 
fullum þroska og losnað undan mætti lögmáls- 
ins. 

Svör við þeirri spurningu hvað raunveru- 

33 3 




lega gerist, þegar maðurinn £er frá K'amaloka og 
fæðist á jörðinni hefur mér ekki tekizt að finna 
í bókum. Hið eina svar, sem þar er að finna, er 
að maðurinn sé ineðvitundarlaus, þar til hann 
kennir sín á jörðinni. Þetta hefur mér jafnan 
þótt veikasti hlekkurinn í þessari kenningu um 
endurfæðingu og fortilveru mannsins. 

í sambandi við þetta langar mig til að segja 
stutta sögu af austurlenzkum kunnáttumanni, 
sem svaraði mér þessari spurningu minni á 
mjög óvenjulegan hátt. 

Er ég var staddur í bæ einum í Himalaya- 
fjöllum. Hitti ég þar ’ tvo Indverja af Sikha 
þjóðflokki, sem fræddu mig um að þar í bæn- 
um væri staddur einsetumaður, er væri van- 
ur að koma þangað á nokkurra ára fresti. Ekki 
þekktu þeir nafn hans en töldu hann andlegt 
yfirhöfuð Norður-Indlands. Það varð úr að Sik- 
hamir buðust til að fara með mig á fund þessa 
manns. Hann var staddur í húsi einu þar í 
bænum og er við komum til hans sat hann 
þögull við altari fyrir miðjum vegg innst í 
litlum sal. Sikhamir höfðu sagt mér, að þessi 
meistari kenndi .með þögninni e inni, að hann 
læsi spumingamar ósagðar í huga nemandans 
og svaraði þeim aftur í fullmótuðum svömm 

34 





inn í huga þess er spurði, án þess að segja eitt 
einasta orð. 

Eg — Vesturlandabúinn —lét slíkar fullyrð- 
inga sem vind um eyrun þjóta og skoðaði þær 
sem skemmtilega fjarstæðu. Ég fékk mér sæti 
á gólfinu og reyndi að gera mig heimakominn, 
tókst þó ekki að sitja í yogastellingum sem aðr- 
ir nemendur, er þar voru fyrir, en settist í þess 
stað flötum beinum á gólfið og leið engan veg- 
mn vel. Sikhamir, sem voru ungir menn og 
frainhleýpnir, þokuðu sér óbeðnir upp að áltar- 
inu og tilkynntu meistaranum að kominn 
væri heimspekingur frá Vesturlöndum, sem 
óskaði eftir viðræðum um andleg mál! Ég ósk- 
aði þessum félögum mínum norður og niður 
vegna þessarar framtakssemi, en meistarinn 
tók þessu góðmannlega og eftir nokkra þögn 
benti hann mér að koma til sín. Hann gerði þá 
undantekningu, þar sem ég var útlendingur að 
mæla við mig á enska tungu og bauð mér að 
spyrja sig þeirra spuminga, sem mig lysti. Ég 
notfærði mér þetta boð og lagði fyrir hann 
nokkrar þær spumingar, sem mér sjálfum virt- 
ust sérlega erfiðar viðfangs og varð fyrir þeirri 
undarlegustu reynslu sem fyrir mig hefur borið 
á lífsleiðinni: . Ég hafði ekki fyrr borið upp 





spurningu en svarinu laust niður í huga minn 
eins og leiftri, skýru, einföldu og að því er virt- 
ist alveg sjálfsögðu. Flest þessara svara studd- 
ist ég við og notfærði mér í bók minni um ind- 
verska heimspeki, Rödd Indlands, að einni und- 
antekinni. Ekki þó svo að skilja, að ég teldi það 
svar ómerkara, heldur blátt áfram of furðulegt 
til þess að ég treysti mér til að byggja á því. Sú 
spurning var einmitt um þá kenningu, sem hér 
hefur verið gerð að umræðuefni. Spurning mín 
var á þessa leið: „Ég hef oft lesið uni það, að 
maðurinn endurfæðist til jarðarinnar, en ég veit 
ekki til að í þessum bókum sé neins staðar skýrt 
frá, hvemig þetta gerist — aðeins sagt að um 
meðvitundarleysi sé að ræða frá því maður- 
inn hverfur frá Kamaloka og endurfæðist sem 
bam á jörðinni. Og því langar mig til að spyrja. 
Hváð er það sem raunverulega gerist? 

Þetta var eina spumingin sem hann svaraði 
ekki þegar í stað en fullyrti að ég skyldi fá svar 
við spumingunni næstu nótt. — Samtalinu var 
lokið og þessi undarlegi maður kvaddi og gaf 
mér mangóávöxt og blessun sína að skilnaði. 
Ég yfirgaf þennan skóla þagnarinnar og hélt 
heimleiðis. Ég fór að sofa um tólfleytið um 
kvöldið vantrúaður á þá vitrun sem mér hafði 

36 


Cocjttj* 



verið heitin. En ég hafði ekki fyrr fest blund 
en ég varð fyrir reynslu sem ekki líktist draumi. 
Þótti mér ég vera staddur í geðheimum á stað 
sem dulfróðir menn hafa nefnt biðstofu lífsins. 
Mér fannst ég liggja á bekk líkt og ég væri á 
sjúkrahúsi, þótt ekki væri um neina sýnilega 
byggingu að ræða. Aðrir menn lágu í kringum 
mig á sams konar bekkjum. Mér leið illa. Loftið 
var svarblátt og blandið þjáningu og kvíða. Ég 
var í geðlíkama og vitund mín var geðheimavit- 
und. Ég vissi að ég var að skilja við en gerði 
mér ekki ljósa grein fyrir ástandi mínu né fyr- 
ir því hvað við tæki. Loks fannst mér ég missa 
vald yfir líkamanum og líða upp í loftið. önota- 
tilfinningin hvarf og ég missti meðvitund um 
stund. Á næsta stigi í þessari undarlegu reynslu 
var mín fyrri vitund horfin. Líkami minn virt- 
ist bjartari, hreinni og léttari og hin nýja vit- 
und mín var kristalskýr og máttug. Ég var 
staddur í „röstinni“ á landamærum geðheima 
og efnisheimsins. Hún er ekki landamæri í rúmi 
heldur í ástandi. Ég skynjaði óravíddir geims- 
ins en gagnvart skynjun minni var allur þessi 
mikli stjamheimur fyrir neðan mig. Ég vissi 
hvert ég var að fara, sá og fann þá stjömu er 
ég átti að hverfa til. í þessu ástandi fannst mér 

37 


(.Vtjtij-i 




vitund mín fær um að leysa úr hverri spum- 
ingu sem hún beindist að. Ég hugsaði. Hvað 
þekkja íbúar mihnar fyrirheitnu stjömu mik- 
inn hluta þessa stjamheims? Og um leið skynj- 
aði ég hinn þekkta alheim jarðarbúa. — Örlít- 
inn hring í stjamhafinu! — Á vinstri hönd 
(gagnvart skynjun minni) var óreglulega lagað 
ferhyrnt rjóður í þennan að því er virtist óend- 
anlega stjamheim. Það var skammt frá hinum 
ímyndaða hring, sem takmarkaði þekkingu 
manna á geimnum en margfalt stærra en hann. 
Ég skemmti mér við þá tilhugsun, að ef mann- 
leg þekking gæti einhvem tíma náð að þess- 
ari eyðu mundi koma fram hávísindaleg kenn- 
ing um að takmörk alheimsins væru fundin, 
því til að komast yfir það þyrfti hinn þekkti al- 
heimur mannsins að hundraðfaldast, sem virt- 
ist næsta vonlaust. Samt var þetta rjóður ekki 
stærra en lítil eyja á að því er virtist endalausu 
hafi. 

Þessum hugleiðingum mínum lauk við það 
að mér fannst eins og líkaminn leysast upp 
í straum, og berast líkt og ljós eða raföldur í 
átt til hins nýja ákvörðunarstaðar. Samt skynj- 
aði ég ekki eiginlega hreyfingu. Það var eins og 
líkaminn hyrfi en vitundin væri ein eftir. Þessu 


38 



ástandi laulc er ég korn í námunda við jörðina 
og ég varð mér aftur meðvitandi um líkama 
minn. Að sjá jörðina og finna orkaði mjög sterkt 
á vitund mína. Ég sá greinilega höf og álfur þar 
sem eyður vöru í skýjahafið. Miklu sterkar ork- 
aði þó á mig niðurinn sem frá henni barst 
og hinn gífurlegi kraftur sem út frá henni 
streymdi. Ég nálgaðist jörðina án þess að ráða 
för minni óg samt gerði ég tilraun til þess. Ég 
man það síðast í þéssu ástandi að ég reyndi að 
lenda ekki svona norðarlega — mér stóð beig- 
ur af að fæðast á þeim slóðum. En árangurs- 
laust, ég dróst að jörðinni með ómótstæðilegu 
afli og missti meðvitund öðru sinni. 

Þriðja stigið á þessu kynlega ferðalagi kom 
mér enn meira á óvart en jafnvel hin tvö. —• 
Ég hafði tvær vitundir. Hin fyrri var vitund 
fósturs í móðurkviði, vitund án hugsunar og 
aðgreiningarkenndar, en samt óljós vitund eins 
óg þegar haft er„ yeður af einhverju gegnum 
djúpan og væran svefn. Síðari vitundin sem 
var fyrir utan var mjög svipuð þeirri vitund 
sem ég nú hef. Það var náið samband milli þess- 
ara vitunda, sem er í raun og véru ein þótt 
hún sé skynjuð sem tvser. Sú vitund sem stóð 
fyrir utan fóstrið skynjaði líðan og ástand fóst- 


39 


urvitundarinnar og ég þóttist vita áð hún mundi 
smám saman renna saman við harta eftir því 
sem líffæri barnsins þroskuðust, og að þessi 
sameining tæki mestan hluta af uppvaxtar- 
skeiði mannsins. Þessi „draumur“ eða þetta 
svar endaði á því að ég fæddist, grét og hrökk 
upp af þessu undarlega ástandi, sem á engan 
hátt líktist venjulegum draumi. Klukkan var 
nákvæmlega tíu mínútur yfir tólf. Hinn óþekkti 
meistari hafði staðið við orð sitt og þessu svari 
hans fylgdi sama sannfæringin og öðrum svör- 
um hans. Er ég hafði fengið það var ég viss um 
áð þannig— og á engan annan hátt, gerðist hinn 
dularfyllsti atburður í lífi mannsins á för hans 
um hina þrjá heima. Þessi reynsla er upplifuð 
í vitund, sem er dulvituð bæði á jörðinni og í 
geðheimum og því ráðgáta í báðum þessum 
heimum. Ég var sannfærður um að það sem 
gerzt hafði var það, að með vísindum sínum 
hafði hinn austurlenzki kunnáttumaður látið 
mig muna og rif ja upp mína síðustu för til jarð- 
arinnar, sem geymst hefur dúlvituð í vitund 
minni. 

Ég veit að margir greindir ágætismenn munu 
telja þetta draum og fóstur ímyndunaraflsins 
en ekki raunverulega reynslu. Að minni hyggju 

40 


C0C7113' 



er þetta béin reynsla, en þá sannfæringu get 
ég ekki gefið öðrum. 

Þeir menn á Vesturlöndum, sem trúa á ann- 
að líf eftir daúðann eru margir hverjir and- 
snúnir kenningunni um fortilveru sálarinnar. 
Höfuðástæðan er sú að þeir álíta að hún sé í 
andstöðu við boðskap kristindómsins. Þetta 
sjónarmið þarfnast nánari athugunar. 

Eins og áður er sagt var trúin á fortilveru og 
endurfæðingu sálarinnar algeng meðal Gyð- 
inga á dögum Krists, og viðurkennd af Essen- 
um, þeim trúarflokki, sem sagt er að Kristur 
hafi staðið næst. Sjálfur talar hann um fortil- 
veru sína sem sjálfsagðan hlut: —- „Til þess 
var ég sendur“, segir hann. Sendur hvaðan? 
Að sjálfsögðu er hann til á himnum áður en 
hann er sendur til jarðarinnar. í orðum hans 
er hvergi að finna neitt, sem mælir gegn þess- 
ari kenningu. Ætla mætti að hann hefði ein- 
hvers staðar andmælt henni jafn algeng og hún 
var, ef hann hefði talið hana ranga. I Lúkasar 
guðspjalli er t. d. vikið að þessari kenningu í 
eftirfarandi frásögn: — „En svo bar við, er hann 
var einn saman á bæn, að lærisveinar hans 
voru hjá honum, og spurði hann þá og sagði: 
Hvern segir fólkið mig vera? En þeir svöruðu 


41 


og sögðu: Jóhánnes skírara, aðrir Elía, og aðr- 
ir, að einn af hinum fornu spámönnum sé ris- 
inn upp“ — Hér tala lærisveinarnir einnig um 
fortilveru eins og sjálfsagðan hlut, og það er 
ekki sennilegt að þeir hefðu talað þannig, ef 
þeir hef ðu vitað að meistarinn teldi þessa kenn- 
inguvillu. Kristur leiðréttir þá ekki eða and- 
mælir augljósri skírskotun þeirra til kenning- 
arinnar um fortilveru. 

í Matthíusarguðspjalli segir ennfremur um 
Jóhannes skírara: „Og ef þér viljið veita því 
viðtöku, þá er hann sá Elía, sem koma á“. Og 
ennfremur í sama guðspjalli: „En ég segi yður 
að Elxa ®r nú þegar kominn, en þeir þekktu 
hann eigi, heldur gjörðu við hann allt, er þá 
lysti; þannig á mannssonurinn að þola þjáning- 
ar af hendi þeirra. Þá skildu lærisveinarnir, að 
hann ‘talaði við þá um Jóhannes skírara“. 

Hér virðist sagt með ljósum. orðum, að Jó- 
hannes skírari sé Elía endurborinn. Og í orð- 
unum liggur að spámannshæfileikar Jóhannes- 
ar skírara séu þroskaðir áður en hann kemur 
til jarðarinnar. Guðfræðingarnir sumir a. m. 
k. skýra þessi dærni á annan veg, — en er þeirra 
skilningur réttur? 

Óhætt er að fullyrða að þessari kenningu um 


42 



fortilveru sálarinnar er hvergi neitað í Nýja- 
Testamentinu. Það virðist einnig staðreynd að 
hinn kristni heimur trúi á fortilveru úg endur- 
fæðingu til jarðarinnar ekki aðeins í frum- 
kristninni, heldur fyrstu fimm til sex aldirnar 
eftir að Kristur boðaði fagnaðarerindi sitt og 
Origen, heilagur Águstinus og heilagur Frans 
frá Assisi játuðu allir þessa trú. 

Fyrst á kirkjuþingi í Konstantinopel árið 553 
e. K. var þessari kenningu hafnáð og var þar 
þó um þriðjungur atkvæða gegn hinu nýja vald- 
boði, vun að trú á fortilveru skyldi dæmast villu- 
trú. Katólski presturinn G. Nevin Drinkwater 
hefur í ritgerð um þetta efni neitað því, að þessi 
kenning hafi nokkurn tíma verið dænid trú- 
villa á almennukirkjuþingi. Hann segir: — „Það 
sem í raun og veru gerðist samkvæmt kirkju- 
sögu Robertson og Hefele vár það að „local 
synod“ fordæmdi í Konstantinopel 553 kenn- 
ingar Origens um fortilveru og þetta var að • 
sjálfsögðu ekki bindandi fyrir kirkjuna í heild. 
í dag eru til þeir menn sem tilheyra róinversk- 
katólsku kirkjunni og aðhyllast trúna á fortil- 
veru og endurfæðingu, án þess að sú trú þeirra 
sé talin villa“. 

Sú staðreynd, að hinn kristni heimur er í dag 

43 


c<c,i*r 



yfirleitt mótfallmn þessari fornu kenningu á 
því rætur sínar augljóslega fyrst og fremst að 
rekja til valdabaráttu innan kirkjunnar á 6. 
öld e. K. en byggist ekki á nokkum hátt á kenn- 
ingum Krists. 

Þá verður ekki séð, að umrædd kenning 
stangist á nokkurn hátt á við kristna siðfræði. 
Kjarninn í boðskap kristninnar er að guð sé 
réttlátur, að lífið hafi þann tilgang að gera 
manninn fullkominn, hugsjón hans og takmark 
er að mannkynið nái þeim þroska, að vilji guðs 
ráði á jörðu eins og á himni. Ef maðurinn ætti 
aðeins eitt æviskeið, er erfitt að sjá að lífið sé 
réttlátt gagnvart öllum mönnum. Og erfitt er 
að sjá hvernig maðurinn getur á einu æviskeiði 
náð þeim þroska sem er takmark sannrar 
kristni. Kristin siðfræði er þannig á engan hátt 
í ósamræmi við kenninguna um fortilveru og 
endurfæðingu, nema síður sé. Þegar þetta er 
haft í huga þarf engan að undra að jnargir af 
stærstu öndum Vesturlanda hafa stutt þessa 
kenningu þrátt fyrir afstöðu kirkjunnar. Meðal 
þeirra eru Walt Whitman, Goethe, Tennyson, 
Myers, Rudyard Kipling, Ibsen, Lavater, Long- 
fellow, Swinburne, Emerson, Kant, Fichte, 
Lessing, Leibnitz, David Hume, Huxley, Flamm- 


44 



arion, Schopenhauer, Giordano Bruno, John 
Masefield, Dante Gabriel Rosetti, Maeterlinck 
og Browning, svo að einhverjir séu nefndir. Af 
frægurri mönnum fornaldarinnar má t.d. nefna 
Cicero, Seneca, Plotinus, Pyþagoras, Sókrates 
og Platon. Kirkjufeður eins og Origen, Clem- 
ens Alexandrinus, Frans frá Assisi, heilagan 
Ágústínus, Justin Martyr, St. Jerome o. s. fr. 

En eins og áður er sagt, þó að ýmsir góðir 
menn á Vesturlöndum séu kenningunni hlynnt- 
ir, eru miklu fleiri þar henni mótsnúnir. Og 
þeir hafa sín rök fram að færa. Margir eru 
þeirrar skoðunar, að tilvera mannsins hljóti 
einhvérs staðar að hafa byrjað og spyrja: Hvar 
og hvenær var hin fyrsta fæðing? Síðan glíma 
þeir við gátuna gömlu um, hvort fyrr hafi verið 
skapað eggið eða hænan! — Kom efnið fyrst og 
skapaðist andinn síðan vegna vissra eiginleika 
þess ? Eða varð andinn fyrst til og kom hann 
síðan til jarðarinnar? 

En þessar spurningar eru rangar vegná þess, 
að spyrjandinn slær því föstu án þess að sanna 
það, að efnið eða andinn hafi orðið til — eða 
að til sé algjört (absolut) upphaf nokkurs hlut- 
ar. Að áliti Indverja getur hvorki efni né andi 
byrjað að vera til. Það er eilíft. Sál manna sem 


45 





hlýtur alltaf að vera í tengslum við einhverja 
tegund af efni eða orku, sem er eitt og hið samá 
fyrirbrigði, á sér heldur ekkert upphaf. Ef hún 
ætti sér upphaf, væri hún ekki raunveruleg, 
því að þá væri hún ekki eilíf. Það, sem byrjar 
og endar, kemur og fer, svo aðeins hið eilífa 
er raunverulegt í þeim skilningi. Við segjum, 
að guð sé eilífur. Hann er hin mikla sól alver- 
unnar. Geislar þessarar sólar eru tilveran. Sál 
mannsins er einn þessara geisla. Ef þessi sól er 
eilíf, hljóta geislar hennar líka að véra eilífir, 
því að sólin er sól vegna geisla sinna. 

Til eru aðrir menn, sem segja, að kenningin 
um fortilveru hljóti að vera röng, því að ef við 
hefðum lifað í fyrri tilverum mundum við muna 
eitthvert brot þeirra. Þessi gagnrýni virðist 
hafa nokkuð til síns máls, því að hvað kemur 
okkur við fortilvera, sem er eilíflega gleymd og 
grafin? Ef við munum hana ekki, sannar það, 
að samhengi einstaklingsvitundarinnar er rofið 
og að rjúfa það jafngildir dauða. „Því fer fjarri“, 
svara hinir gömlu lærifeður. — I fyrsta lagi 
halda eiginleikar einstaklingsins, tilhneigingar 
hans og þroski áfram í réttu samhengi og fram- 
haldi af hinni gleymdu fortilveru, líkt og mað- 
ur, sem missir minni sitt, skiptir ekki um per- 

46 





sónuleika. Reynsla mannsins þrjú fyrstu ævi- 
ár hans á jörðinni hefur t.d. jafn mikla þýðingu 
fyrir mótun framtíðar hans, þótt allir atburðir 
þessara ára séu dulvitað minni. í öðru lagi, 
segja hinir gömlu lærifeður, höfum við alls 
ekki gleymt fortilveru okkar, heldur munum 
við hana! 

Næstum allt minni okkar frá liðnum dögum 
í þessu lífi er dulvitað minni. Minningin frá 
fyrri tilveru er á sama hátt ekki glötuð, heldur 
dulvituð. Viss hluti vitundarinnar man. Þegar 
vissu stigi í þroska mannsins er náð, verður 
hann sér með vitandi um fortíð sína. Raja-Yoga 
kennir mönnum, hvemig þeir geta jafnvel í 
þessu Iífi endurheimt minni sitt og sannreynt 
sjálfir þessa kenningu. 

Þriðja og algengasta mótbáran gegn þessari 
kenningu er þó það, sem nútímavísindi hafa að 
segja um. erfðir. Ef við erfum eiginleika foreldra 
okkar og forfeðra, hvernig getum við þá fæðzt 
inn í þennan heim og samt haft persónuleika 
í beinu og rökréttu framhaldi af fortilveru okk- 
ar? — Þetta er skýrt á þann veg, að einstakl- 
ingurinn dragist að öllu því, sem honum er 
skyldast. 

Erfðafræðin kennir, að menn erfi ekki aðeins 

47 


C<Cjt 




eiginleika foreldra sinna, heldur sé hægt að 
erfa a lla eiginleika alls kynstofnsins. Hún 
kennir, að hending ein ráði, hvemig erfðir 
tengjast í einstökum atriðum. 

í indverskri heimspeki eru tilviljanir ekki 
viðurkenndar. Allir hlutir hljóta að eiga sér 
orsök, jafnvel þó sú orsök sé vísindunum ekki 
kunn! — Þar er því haldið fram, að þessi tengsl 
gerist í samræmi við persónuleika og karma 
hins óborna. Vísindamenn, sem kynnt hafa sér 
þessa kenningu um fortilveru og endurholdg- 
un og hafa einnig náin kynni af því, sem nú- 
tímavísindi hafa að segja um erfðir, munu því 
hika við að fullyrða, að þessar tvær kenning- 
ar séu í andstöðu hvor við aðra. Huxley, einn 
þekktasti vísindamaður þessarar aldar, segir 
m.a. í riti sínuE volution and Ethics (Þróun og 
siðfræði): „Engir aðrir en gmnnfærir menn 
munu neita henni (kenningunni um fortilveru 
sálarinnar og endurfæðingu) sem fjarstæðu á 
grundvelli erfðafræðinnar. Eins og kenningin 
um sjálfa framþróunina á hún rætur sínar í 
heimi veruleikans“. 

Hér hefur verið leitazt við að klæða hina 
fornu kenningu um fortilveru mannsins í nýj- 
an búning og túlka hana að nokkru leyti í ljósi 

48 





nýrrar þekkingar. En kjarni hennar er enn. 
hinn sami: Hin langa för mannsins um hinar 
þrjár veraldir heldur áfram, þar til hvátir hans 
verða hreinar, hugurinn styrkur og hin háa 
hugsjón um fullkomnun mannsins er orðin áð 
veruleika. 

Þessi kenning verður ekki sönnuð með að- 
ferðum raunvísindanna, enn sein komið er, en 
hún hefur verið boðuð um langan aldur af sjá-r 
endum, sem hafa haft tveggja heima sýn. Hún 
er trú í hinni réttu merkingu þess orðs, því að 
trúin er ekki játningar á utanaðlærðum ritn- 
ingargreinum. Trúmaðurinn verður að lifa í því 
og reyna það sem hann trúir á og verða eitt 
með því. Honum er ekki nóg að ganga veg trú- 
arinnar, hann verðúr að vera vegurinn. 

Menn sem hafa ekki andlega sýn en styðjast 
eingöngu við dauðan bókstafinn án innri skiln- 
ings munu ævinlega misskilja og rangtúlka 
kenningu hinna miklu fræðara. 

E.t.v. er að finna í ritningunni einhverja 
beztu lýsingu á fortilveru og endurfæðingu, 
sem skráð hefur verið, en í orðunum er falinn 
spádómur um að hún muni misskilin verða af 
mönnum sem skortir hina trúarlegu reynslu til 
að skilja hina dýpri merkingu hennar: — „Ef 




49 


4 





þér trúið eigi, þegar ég segi yður frá jarðnesk- 
um hlutum, hvernig munuð þér þá trúa, ef ég 
segi yður frá himneskum ?“ 

Þessa frásögn er að finna x Jóhannesarguð- 
spjalli, 3. kapitula: — „Nú var maður nokkur af 
flokki Fariseanna, að nafni Nikódemus, ráð- 
herra meðal Gyðinga. Harm kom til hans um 
nótt og sagði við hann: Rabbí, vér vitum, að 
þú ert lærimeistari kominn frá Guði, því að 
enginn getur gert þessi tákn, sem þú gjörir, 
nema Guð sé með honum. Jesús sváraði og 
sagði við hann: Sannlega, sannlega segi ég þér: 
enginn getur séð guðsríki, nema hann endur- 
fæðist. (Annar orðréttur lesmáti þessarar setn- 
ingar er: nema hann sé getinn að ofan) . Nikó- 
demus segir við hann: Hvemig getur nokkur 
fæðst, þegar hann er orðinn gamall? Hvort 
getur hann komist inn x kvið móður sinnar og 
fæðst? Jesús svaraði: Sannlega, sannlega segi 
ég þér, ef maðurinn fæðist ekki af vatni og 
anda (annar orðréttur lesmáti þessar setningar 
er: ef maðurinn er ekki getinn fyrir vatn og 
anda) getur haixn ekki komist inn í Guðsríkið. 
Það sem af holdinu er fætt, er hold, og það sem 
af andanum er fætt, er andi. Undrast þú ekki 
að ég sagði þér: Yður ber að endurfæðast. Vind- 

50 


. Cocjnj 




urinn blæs, hvar sem hann vill, og þú heyrir 
þytinn í honum, en ekki veiztu hvaðan hann 
kemur eða hvert hann fer; eins er farið hverj- 
um sem af andanum er fæddur. Nikódemus 
svaraði og sagði við hann: Hvemig má þetta 
verða? Jesús svaraði og sagði við hann: Þú ert 
lærimeistari í ísrael og veist ekki þetta? Sann- 
lega, sannlega segi ég þér, vér tölum það, sem 
vér vitum, og berum vitni um það, sem vér 
höfum séð, og vitnisburði vorum veitið þér 
ekki viðtöku. Ef þér trúið eigi, þegar ég segi 
yður fi*á jarðneskum hlutum, hvernig munuð 
þér þá trúa, ef ég segi yður frá himneskum ? Og 
þó hefur enginn stigið upp til himins, nema sá 
ef niður sté af himni, mannssonurinn, sem er á 
himni“. ( í elztu handritum er þessum f jórum 
síðustu orðum sleppt). — 

Nikódemus byrjar hér að tala við Krist um 
fortilveru hans og Kristur útskýrir fyrir hon- 
um, að ekki sé hægt fyrir manninn að komast 
til himnaríkis, nema hann sé „getinn að ofan“. 
Og þegar hann er beðinn um skýringu bætir 
hann við: „ef maðurinn er ekki getinn fyrir 
vatn og anda, getur hann ekki komizt inn í 
guðsríkið“. Geðheimar voru alls staðar í aust- 
urlenzkum fræðum táknaðir með vatni og hug- 




51 


heimar kenndir við anda. Grikkir töluðu einnig 
um hina lægri og hærri himna sem „vatn“ og 
„anda“. Með öðrum orðum, ef maðurinn er 
ekki getinn fyrir þessa heima, þ.e.a.s. hefur 
fengið líkama fyrir geðheima og hugheima, hef- 
ur maðurinn að sjálfsögðu enga möguleika til 
að komast frá jörðinni inn í guðsríkið, (æðri 
heima). Enginn getur séð guðsríkið nema 
hann sé „getinn fyrir vatn og anda“, og „eng- 
inn fer til himins nema sá sem niður sté“. — 

Ef skýring guðfræðinganna á þessum orðum 
væri hins vegar rétt, þýddi þetta, að allar þær 
milljónir manna, sem fæðzthafa á undan Kristi 
eða játa ekki kristna trú eru eilíflega glataðar, 
sem er ekki sannfærandi kenning, og raunar 
andstæð öllu eðli kristindómsins. 

„Vér tölum það, sem vér vitum, og berum 
vitni xun það, sem vér höfum séð, og vitnisburði 
vorum veitið þér ekki viðtöku“, voru spádóms- 
orð Krists. Þau orð eru enn í fullu gildi. 

En þegar nóttin kemur og sviptir hulu dags- 
ins af eilífri veröld stjamanna getur reynslan 
ein sannað mönnum, að engill dauðans ferðast 
aldrei eixm. Engill lífsins er ævinlega í för með 
honum. 


52 



